


MARWNAD, 


&offanioriaetb 


DAFYDD HUWS, 


O ALLT Y SCRECH, 


i LLANGYFELACH, MORGANWG; | 
|? . Yr-hwn afu farw Awst 3, 1801, yn'69 oed; gwedi bod yn M I 
h pregethu dros 40 mlynedd yn mysg yr Aŵymddibynwyr. 
Ŵ Gâx IOAN EFAN, o DKEFORYS. 

i MH i, 

"a 


.. Ynadyddiau Dafydd a nesasant ì farw. Felly Dafydd a 
| hunodd gyda'i dadau,—l BREN. nm AL, 10. 


U ABERTAWE: 
ì — Argraffedig yn n Swyddfa SEREN GOMER, gan J. HARRIS. - 





1891... a ŵn 





D.S. Na fydded i neb ail-argraffu ^, 


y Farwnad hon, heb genad yr Awdwr. 





MARWNAD, &c. 


a ŷr 


Tyf AE Rhagluniaeth yn gweithredu 
'^. Yn ei throion maith o hyd, 
Pethau newydd ddaw i'r golwg, 

Er ein galar yn y byd; 
Dyma fel y bydd hi yma, 

Dyma yw'r addewid fawr, 





' Tr duwiolion mae gofidiau, 


Gorthrymderau ar y llawr. 
2 
Hen Ragluniaeth yw dy enw, 
Gweithio'r wyt yn forê iawn ; 
'Rwyt yn gweithio gydai ninau 
O foreuddydd i brydriawn ; 
'Rwyt yn gweithio trwyr elfenau, 
Gwyntoedd, 'stormydd, creulon, Ôrr 
'Rwyt ti'n gweithio'n adorchfygol 
'Trwy awdurdod angeu dt. 








4 


3 
DaAryvpp Huw, ar ryw ddiwrnod 
Daeth ei oriau maith i ben, 
Gadael wnaeth ci hen gyfeillion, 
Hedeg wnaeth i'r nefoedd wen, 
At y teulu hardd nefolaidd, 
Nad oes arnynt friw na phoen, 
Oll yn gwisgo'u gynau gwynion, 
 Gwedi'n cânu'n ngwaed yr Oen. 


A 
Gwyn eu byd yr holl dduwiolion, 
Hen fforddolion Salem Jân, 
Er eu dala yn yr anial , 
Gan elynion fawr a mân ; 
Er eu curo gan y stormydd 
Cânt y fuddygoliaeth fawr. 
Fe cwdd Darypp Huw o'r diwedd 


Ben ei elyn ola' lawr. 


2 

_ Pan daeth angeu'i dori'r undeb .. 

Ei enaid aeth o'i rwymau'n rhydd, 
Fyny fry i. wlad y gwynfyd 

Hedeg wnaeth ar aden ffydd, 
At ei anwyl briod Iesu, 
.. Yno ifoli Tri yn Un, 
Fel yr oedd ef gwedi dechreu 

Yma yn yranial blin. 





5 
6 
Ca'dd ei alwmown 1'r winllan 
Ar y drydedd awr o'r dydd, 
Ca'dd ei gynal yn yr eglwys 
Nes-i'w rwymau fyn'd yn rhydd ; 
Ca'dd ei nerthu yn ystormydd, 
Weithiau'n arw, weithiau'n dêg; 
Bu'n ymdrechu gyda'r achos 
Hyd ,yr unfed awr ar ddeg. 
7 
Yn ddeunaw oed y daeth i'r eglw ys, 
Yn eie 'netyd dan yrau, 
'Nawr rwy'n cofio geiriau r 'sgrythyr,* 
Gwyn eu byd y cyíryw yni; j 
Crist yn Geidwad oedd e'n geisio, 
Crist yn llochesrhag yllid 
Yn yr holl ddaioni ynddo 
Tebyg iddo vydw” ï byd. 


Yn y Mynydd a buedHlwyyd; 
Y derbyniwyd DarFypp Huw, 
Gyda Lewis Rhys yn addas, 
I gymdeithas eglwys ; Dduw, 
Gyda /a/s bu e'n dirion, 
Yno'n dawel yr un wddd, 


* Galam iil. 27. 

















6 


Gydag Efans y parhaodd 
Nes y daliodd oriau'r bedd. 


9 
Ca'dd ei nerthu i broffesu 
'R hen efengyl fawr ei dawn, 
Trwy bob rhwystrau, o flyneddau, 
Un ar ddeg a deugain llawn ; 
Bu yn ddïacon flyneddau, 
Yn ddiwyd byddai yn y gwaith ; 
Bu'n pregethu ddeugain mlynedd, 
'Nes daeth diwedd ar ei daith. 


10 
Ca'dd y fraint o ddwyn i fyny 
Ei anwyl blant yn ofn Duw, 
Cafodd weled ffrwyth ei weddiau 
Yn y byd tra'r oedd e'n fyw ; 
Rhai o honynt ddaeth i'r eglwys 
Er ei gysuryn ddilai: | 
Arglwydd, galw'r rhai sy'n aros 
Cyn y caffo'r drws ei gau. 
11 
Rhoddodd destyn er tystiolaeth 
O'i farwolaeth zyda Duw, 
Fel y dwedodd Dafydd frenin, 
Felly d'wedodd DArynp Huw, 























7 


Os rhodio'* wnaf glyn cysgod angeu, 
Ni ddaw gelyn yno'm cwrdd, 
Presenoldeb f'anwyl Briod 


Gadw'm holl elynion ffwrdd. 


192 
Naw a thrugain oedd'ei oedran 
Pan y darfu ei oriau gyd ; 
Ca'dd y palmwydd yn lle eleddyf; 
Dyma fwy nâ fedd y byd: 
Ca'dd y goron yn lle'r gofid, 
Ca'dd 'y gwynfyd yn lle'r gwae ; 
Dyma fraint yr holl dduwiolion, | | 
' Ninau fyddo'r cyfryw rai (a 


'Nawr 'rwy'n rhoddi gair o gynghor 
I berth'nasau DAryvnpp Huw, 
Byddwch dawel yn y drefn, 
i Dyma fel y trefnodd Duw ; 
An Ceisiwn 'nabod Iesu'n Geidwad 
Cyn gwynebu brenin braw, 
Fel y byddoch chwi amineu , 
Yn gadwedig ddydd a ddaw. 


14. 
Na thristâwn wrth wel'd y golled, 
Fe ddaw eto yn eile “ 


Salm xxiii. 4. 








8 
Un fo'n gymhwys at yr. achos, 
— Eri Dpasynn fyn'd i'r ne 
Er fod Daryvpp dduwiol ad, 
Myn'd i'r nefoedd lân i fyw, 
Fe ddaw Salomon drachefn 
I adeiladu teml Ddnw. 





Eliseus a EL ^N 
Dros yr Arglwydd yn y byd ; 1 


| Yn lle Moses.daeth un tel 
TI ddwyn y gwersyll yny bla'n, 
Ac Eleasar yn lle Aaron | 
Ddaeth i'r offeirïadaeth lân. NN 
16 
'Nawrni'ddywedwn, Ffar ar DaArFY DD, | 
Rhodd-y cleddyf glân i 1 lawr, ; 
I gael canu Halelwia 
“Yn nghyfiawndor Iesu mawr ; | 
Mae ei yrfa gwedi' gorphen, | sg 
Ei enaid aeth i'r bywyd draw, 
Ei felys waith yw Moli'r Iesu, ' 
A thelyn aur sydd yn ei law. 











J. HARRIS, ARGRAFFYDD, ABERTAWE. 





